WicipediA 


Ffrangeg 


Mae'r Ffrangeg ( français , IPA [ftíäsE]) yn iaith 
Romáwns sy'n cael ei siarad yn frodorol yn Ffrainc, 
Walonia a Rhanbarth Brwsel-Prifddinas yng Wlad 
Belg, y Swistir, Monaco, broydd Québec ac Acadia 
yng Nghanada, yn ogystal â chymunedau eraill, fel y 
Caribî. Yn wir, siaredir Ffrangeg mewn 53 o wledydd 
yn y byd. 

Ceir y rhan fwyaf o'r gwledydd lle siaredir Ffrangeg fel 
ail iaith yng Ngogledd a Gorllewin Affrica. 

Mae llenyddiaeth Ffrangeg yn un o lenyddiaethau 
mwyaf y byd. 


Cynnwys 

Ymadroddion cyffredin 

Dywediadau 

Geiriau diddorol 
Cyfeiriadau 
Dolenni allanol 


Ffrangeg 

La langue française 
Ynganiad IPA [fbäse] 

Siaredir yn Gweler isod 

Cyfanswm 68 miliwn ( 2005 )W hyd at 115 

siaradwyr miliwn (2010)t 2 i 

Siaradwyr brodorol ac L2: 265- 

500 miliwn^ 


jeulu Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol . Eidaleg 

■ Romáwns 

■ leithoedd Romáwns y 
Gorllewin 

■ Iberaidd 

■ Gallo-Romáwns 

■ Gallo-Rhaetian 


■ OTI 

- Ffrangeg 


Ymadroddion cyffredin 

■ français : Ffrangeg 

■ gallois : Cymraeg 

■ anglais : Saesneg 

■ salut! : helô! / hwyl! (Gallwch ddweud salut! 
wrth gyfarfod neu wrth ymadael.) 

■ ça va ? : sut mae? 

■ bonjour! : bore/p'nawn da! 

■ bonsoir! / bonne soirée! : noswaith dda! 

■ au revoir! : da boch chi! / Hwyl fawr! 

■ bonne nuit! : nos da! 

■ excusez-moi! : esgusodwch fi! (er mwyn 
tynnu sylw) 

■ pardon ! : esgusodwch fi! (er mwyn mynd 
heibio) 

■ s'il vous plaît: os gwelwch chi'n dda 

■ merci / non merci : dim diolch (Gofalwch chi! 
Gall merci feddwl "diolch" neu "dim diolch". 


System Lladin ( Gwyddor Ffrangeg) 

ysgrifennu 


laith 

swyddogol yn 


Statws swyddogol 

29 gwlad 

Nodyn:Country data Belg 
m Benin 

Bwrcina Ffaso 
►TT< Bwrwndi 
Camerŵn 
|*| Canada 


Gweriniaeth Canolbarth 


Affrica 


Chad 


_Comoros 

Arfordir Ifori 

Gweriniaeth Ddemocrataidd 
y C ongo 






































Peidiwch â dweud merci! nes bod y peth yn 
ddiogel yn eich dwylo! Os ydy e ddim yn eich 
dwylo eto dywedwch je veux bien ! yn hytrach 
na merci! neu gewch chi 'mohono fe.) 

■ merci bien : diolch 

■ merci beaucoup : diolch yn fawr 

■ de rien : da chi (pan fydd rhywun yn dweud 
merci beaucoup, atebwch gyda de rien.) 

■ (je suis) desolé(e) : mae'n flin gen i 

■ oui : ie / do / oes etc. 

■ si : ie / do / oes etc. pan fyddych chi'n 
anghytuno â rhywun. 

■ non : nage / naddo / nag oes etc. 

■ Bon appétit! : Mwynhewch eich bwyd! 

■ À votre santé! / À la vôtre! : lechyd da! 


Dywediadau 

■ bordel : lle didrefn (yn wreiddiol - tŷ wedi 
wneud o fyrddiau pren), Bordel! : Yfflon wen! 

■ Ce n'est pas grave. : Dydy e ddim yn ddifrifol. 

■ Je m'en fiche! : Dwi'n malio dim! (neu braidd 
yn gryfach -) Je m'en fous! : Dwi'n malio 'mor 
diawl! 

■ oh là là! : o diar! 


Geiriau diddorol 


■ baragouiner: baldorddi (Maen nhw'n dweud 
mae dynwared y Llydáwyr yn baldorddi am y 
bara a'r gwin wrth fwyta ydy gwraidd y gair 
hwn.) 

■ chauffard : gyrrwr anystyriol/diofal 


Cyfeiriadau 


1. Gwybodaeth ar y Ffrangeg (http://www.ethnolo 

gue.org/show_language. asp?code=fra) oddi ar 
wefan Ethnologue 

2. Francophonie; adalwyd 04/07/2012 (http://ww 

w.diplomatie. gouv.fr/fr/actions-france_830/lang 

ue-francaise-francophonie-diversite-linguistiqu 

e_1040/langue-francaise_3094/les-priorites_2 

0237/francais-langue-internationale 83179.ht 

ml) 

3. La langue française dans le monde 2010 (htt 

p://www.francophonie.org/IMG/pdf/Synthese-L 

angue-Francaise-2010.pdf). La Francophonie', 
adalwyd 2010-04-14. 


Jibwti 

Gini Gyhydeddol 
| Ffrainc 
Gabon 
Gini 
Haiti 

Lwcsembwrg 
Madagascar 
Mali 

Monaco 
Niger 

Gweriniaeth y Congo 
Rwanda 
| Senegal 
Seychelles 
] Y Swistir 

E T ogo 
Fanwatw 

Gweinyddol/ 

Lebanon 
| Moroco 
Mawrisiws 
Mauritania 
n Tiwnisia 


14 endid adrannol 
Nodyn:Country data Aosta Valley 
| Clipperton 
French Southern and 
Antarctic Lands 

French Polynesia 
-7 - Guernsey 
X Jersey 
| Mayotte 
EM New Caledonia 
Pondicherry 

Nodyn:Country data Saint- 
Barthélemy 














































Dolennì allanol 


■ Geiriadur Sylfaenol, Cymraeg - Ffrangeg, 
Ffrangeg - Cymraeg. (http://geiriadur.webs.co 

ÎIll 

■ Geiriadur iaith Ffrangeg - Cymraeg (http://ww 

w.dicovia.com/dico/francais-gallois/lettre-A/12 

0-179) 


Nodyn:Country data Saint-Martin 

Nodyn:Country data Saint-Pierre 
and Miquelon 

Wallis and Futuna 


Nifer o sefydliadau rhyngwladol 

Rheoleiddir Académie française (Acadami y 

gan Ffraneg) 

Codau ieithoedd 


ISO 639-1 f r 

ISO 639-2 fre (B) 

ISO 639-3 f ra 

Wy lfa 51-AAA-i 

leithoedd 


fra (T) 



m 

Ffrangeg yn y byd 
Allwedd: 

Glas tywyll: mamiaith; 

Glas: iaith gweinyddol; 

Glas golau: iaith diwylliant; 

Gwyrdd: lleiafrif Ffrangeg. 



Argraffiad Ffrangeg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Wíciadur Chwiliwch am Ffrangeg 
yn Wiciadur. 


Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 

index.php?title=Ffrangeg&action=edit). 

leithoedd Celtaidd 

leithoedd Ffrainc 

Llydaweg 

leithoedd Romáwns 

Arpitaneg, Catalaneg, Corseg, Ffrangeg, Langues d'oíl, Ligwreg, Ocsitaneg 

leithoedd Germanaidd 

Elsässisch, Fflemeg, Lothrìnger deitsch 

Unigynnau laith 

Basgeg 













































Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Ffrangeg&oldid=8462478" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 12 Mehefin 2019, am 22:21. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 



